PORNOGRAPHY 


MASIUATA LL 


“Narinig ninyong sinabi, 'Huwag kang 
mangangalunya.” Ngunit sinasabi ko sa inyo, 
ang sinumang tumingin sa isang babae nang 
may pagnanasa ay nangangalunya na sa 
babaing iyon sa kanyang puso. Kung ang 
kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong 
pagkakasala, dukutin mo ito at itapon! 
Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng 
iyong katawan kaysa ang buo mong katawan 
ang itapon sa impiyerno. Kung ang iyong 
kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng 
iyong pagkakasala, putulin mo 
ito at itapon! Mabuti pang 
mawalan ka ng isang bahagi 
ng iyong katawan kaysa ang 
buo mong katawan ang 

itapon sa impiyerno.” 

MATEO 5:27-30 


Nakikita ng Panginoon ang 
lahat ng lugar. Minamasdan Niya 
ang ginagawa ng masasama at ng 

mga matuwid. MGA KAWIKAAN 15:3 


Higit sa lahat, ito ang nalaman ko: Ginawa ng 
Dios ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang 
tao ng maraming paraan para maging masama. 
MANGANGARAL 7:29 


Huwag kayong makibahagi sa mga walang 
kabuluhang gawain ng mga taong nasa 
kadiliman, sa halip, ipamukha niyo sa kanila 
ang kasamaan nila. Nakakahiyang banggitin 
man lang ang mga bagay na ginagawa nila 
nang lihim. Pero kung pagsasabihan niyo sila 
sa masasama nilang ginagawa, malalaman 
nilang masama nga ang kanilang mga 
ginagawa. EFESO 5:11-13 


Kaya patayin niyo na ang anumang 
kamunduhang nasa inyo: ang sekswal na 
imoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at 
kasakiman na katumbas na rin ng pagsamba 
sa mga dios-diosan. COLOSAS 3:5 


"Paano ko mapapag-tagumpayan 
ang pornography at masturbation?" 
Ayon sa KAWIKAAN 16:6, "...sa pamamagitan 


ng pagkatakot sa Dios humihiwalay ang mga 
tao sa kasamaan." 


Nagbibigay ang Dios ng biyaya para turuan 
tayo na magkaroon ng takot sa Kaniya. 


STATISTICS SA AMERIKA (covenanteyes.com) 


28,258 users are watching pornography every second. 

53,075.64 is spent on porn every second on the Internet. 

790 of porn performers have used marijuana, and 5040 
have used ecstasy. 1 in 5 mobile searches are for porn. 

.90Y6 of teens and 9675 of young adults are either 
encouraging, accepting, or neutral when they talk about 
porn with their friends. 

. Just 556 of adults 25 and older believe porn is wrong. 

e Teens and young adults 13-24 believe not recycling is 
worse than viewing pornography. 

ed in 5 youth pastors and 1 in 7 senior pastors use porn 
on a regular basis and currently struggling. That's more 
than 50,000 U.S. church leaders. 

436 of senior pastors and youth pastors say they have 
struggled with pornography in the past. 

. 6476 of Christian men and 1574 of Christian women say they 
watch porn at least once a month. 

e Only 7/6 of pastors report their church has a ministry 
program for those struggling with porn. 

57h of teens search out porn at least monthly. 

5176 of male students and 3294 of female students first 
viewed porn before their teenage years. 

e The first exposure to pornography among men is 
12 years old, on average. 

2715 of teens hide online behavior from their parents. 

ANO KAYA ANG STATISTICS SA PILIPINAS? HUWAG NAWA 

SANA MAUWI SA GANITO. 

Ayon sa Proverbs 14:34, “Righteousness exalteth a nation: 

but sin is a reproach to any people.” (Ang katuwiran ay 

nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman 

ay nagdudulot ng kahihiyan.) 


Ito ang kapatid ng pornograpiya at prostitusyon. 

Fornication o pakikiapid - pakikipag-sex ng hindi kasal 
Adultery o pangangalunya - pakikipag-sex sa hindi mo asawa 
Dahil sa pornograpiya, maraming mga lalaki ang natututong 
mambabae. Mga manyak! May mga babae rin na natututong 
manlalaki. Mga pokpok! Masakit pakinggan pero ito ang 
katotohanan. Dumarami ang bilang ng teenage pregnancy sa 
bansa. Kawawa ang mga susunod na henerasyon. Kawawa 
ang mga sanggol na bagong silang lalo na kapag mahirap 
ang pamilya. Wasak na wasak ang kinabukasan. Kaya 
kayong mga dalaga, kilalanin niyong maigi ang mga 
nangliligaw sa inyo. Huwag puro libog at emosyon ang 
paiiralin. Gamitin ang utak. Huwag magpapadala sa mga 
matatamis na salita. Huwag magpapaligaw sa walang 
matinong trabaho. Kayong mga binata, huwag puro libog, 
porma, at yabang ang paiiralin. Mag-aral. Magsipag. 
Magtrabaho. Mag-ipon. Mag-invest. Matutong maging 
independent. Huwag puro asa sa magulang. Kayong mga 
may asawa, huwag mangalunya. Please lang, kawawa ang 
asawa at mga anak ninyo. 


LUN [EE [FO EGG ' [0] 
IYON ANG MAGUIDIREKTA NG IYONG BUHAY. 


HUWAG MONG HAYAAN NA MAGING BASURA 
[NN [EB RUN PASUGUAN [0 


“Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.” Dr. Jose Rizal 


FOR MORE COPIES: FB.COM/ROBERTBARKER1611 
ALL TRAGTS FREE AS GOD PROVIDES. NOT TO BE SOLD. 


